

♦ 


háiKidarriz til stuð'ninrjs lcirlju og kristindómi Islendinga, 
gejiS út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 


X: ’ 

RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 


9 árg. 

WINNIPEG, DE3EMBER 1891. 

Nr. 10. 


A annan jólaclag. 

líftir séra Valdemar Bricin. 


í.ap: (íuc) Jehóvn, þi" gjfgum vór. 

1. Hinn sarni’ í dag og sami’ í gær, 
hinn sami' er Jesús nær og fjær, 
liinn sami’ í dimmum sorgahríðum, 
hinn sami’ á hjörtum gleðitíðnm; 
hér er hann enn hinn sami, sein 
vér sáum fyr í Betlehem. 

2. I Betlehem er hlítt og rétt, 
þar breiðist yfir friðsæl nótt; 
á himni dýrðarljósin ljóma 

og lofsöngsraddir fagrar hljóma 
um fegrðHiimins, frið á jörð 
og föðurást á barnahjörð. 

3. 1 Jerúsalem strangt er stríð, 
þar stendr yfir myrkrahríð; 
þar gellr spilltra heimsku-hlátr, 
þar heyrist særðra kvein og grátr; 
í musterinu bunar blóð, 

•í blindui veðr dróttins þjóð 






—146— 


4. í Betlehem er barn oss fœtt, 

er blbð fær stillt og sár fær grnett. 
það himinbarnið blíöa’ og góða 
er bót við meinum allra þjóða. 

})ess blessun þiggja börnin góð; 
þess blessuri hafnar gjörspillt þjóð. 

5. í Jerúsalem Jesús cr, 

, en Jerúsalem gleymir sér; 
hún leiðir hann til harma’ og nauða 
og hrindir loks í krossins dauða. 

En Jesú blóð og kvalakross 
frá kvöl og dauða frelsar oss. 

6. Hinn sami þar og sami hér, 
hinn sami Jesús vertu mér. 

Haf þakkir fyrir fœðing þína 
og fyrir það, er vann þín pína. 

Að þú varst barn oss blessun lér; 
að blóð þitt rann vor frelsun er. 


Látlð’ ekki liugfallast; ekkert er að’ óttast. 1 ) 

Eftir Thorv. Klaveness, prest í Norvegi. 

I íslenzkri þýðing eftir séra N. Steingrfm poriiksson. 

Allt, sem af guði er fcett, sigrar heiminn, og vor trú er sigl'inn, sem hefir 
sigraö heiminn. En hver getr sigrað heiminn, nerna sá, sem trúir aíí Jcsús 
sé guðs sonr? I. Jóh, 5, 4. 5. 

Um þessar rnundir er söfnuðr drottins kvíðandi,— kvíðandi 
og kvartandi. Tímarnir eru vondir, er sagt; kirkjan er stödd í 
hættu, heimrinn er henni gramr og heimrinn er sterkr. 

Ætl’ ekki óhætt muni vera að segja, að þetta sé tilfinn- 
inoán, sem kallað hetir þennan fund saman. 

Fyrsta orðið, sem talað verðr á þessum fundi, sé þá þetta: 
Brœð'r , látið e’cki ltugfailast; eklcert er að óttast. 

Naumast verðr því neitað, að tímarnir eru alvarlegir, enda 

1) Rœfe. flutt í byrjun hinnar íyrstu almennu preslastefnu í Norvegi, er halfl- 
in var i Kristjaníu 12. Okt. síðastl. og næstu claga Voru þar saman komnir unclir 
25o prestar. 



—147— 


eru fcíinamót. Eifct tímabil er að ganga fcil gi’afar og annaS nýtt 
að ryðja sér til rúms. Slík tímamót hafa sífellt í för með sér 
barátfcu og hættur. En mun þetta vera í fyrsta sinni, að kirkja 
Krists hefir orðið að ganga í gegnuin aðra eins eldraun ? Fjarri 
því. Minnizfc þess, er hún hóf giingu sína í heiminum. Hún var 
þá eins og lífcill einmana hópr á dreif, og yfir hana tíeygði sér 
hið stóra og drembiláta ríki Etórnverja, til þess að gjöra út af við 
hana. Minnizt tíma iiinna miklu þjóðflutninga, þegar villtir 
mannflokkar velfcu sér yfir kristnina og úfc leit fyrir, að hún 
myudi kafna í heiðindómi og villudómi. Minnizt þess, er undir 
lok miðaldanna heimrinn var nær því eins og að leysasfc upp og 
lygi og siöleysi fyllti kirkjuna. Minnizt þess, er undir lok síð- 
ustu aldar gömul þjóðmenning var aftr komin á fallanda 
fót og hin aumasta og andlausasta skynsemistrú þandi sig nær 
því á öllum prédikunarstólum. Var sigrazt á kirkjunni? Nei, 
heldr komst hún sigri hrósandi úfc úr öllu þessu. það, sem virt- 
ist ætla að veröa henni að fjörtjóni, vakti til lífsins hinn Iiulda 
kraffc, sem bjó innra með henni. Ofl ruddu sér til rúnis, ereng- 
inn hafði nokkra hugmynd uin, uxu og unnu sigr, og kirkjan 
náði undir sig hinum nýja tíma og tók stórfc stig áfram að tak- 
marki sínu. 

það reyndisfc satt, gamla orðið postulans : „Allt, sem af guði 
er fœtt, sigrar lieiminn, og vor trú er sigrinn, sem heflr sigrað 
heiminn. 

Hví skyldi ekki eins fara enn ? Brœðr, látið ekki hug- 
fallast; ekkert er að óttast! 

Á einu ríðr þó: að vér gjörum sjálfutn oss Ijósa grein fyrir 
því, með hverju kirkjan hetir sífellt unnið sigr sinn. Vann 
hún sigr með hinu ytra fyrirkomulagi sínu? Nei; hið vtra 
fyrirkomulag hennar var sífellt að uppleysast og breytast et'fcir 
því, sem tíminn tók stakkaskiffcum, og var offc mjög bígborið. 
Vann hún þá sigr með hinu skilmerkilega kenningarkerti sínu? 
Nei; á þeim tímum, sem kirkjan háði sín mestu stríð — á forn- 
öldinni og siðhótarfcímanum —, var kenningarkerfi liennar ein- 
mitt á reiki; mannsandarnir glímdu hver við annan og hinum 
ýtnsu skoðunum leuti saman. Ekki fyr en seinna, að sigrinum 
unnum, mynduðust hin skýru og föstu lærdómskerfi. Með 
bverju vann þá kirkjau aígr? AJldendb eingoa'gu móð því, sem 



—148— 


postulinn kallar vora trú. HvaSa trú? þeirri trú, að Jesús er 
gu^s sonr. Hver gotr sigrað heiminn, nema sá, sem trúir, að 
Jesús sé snvðs sonr. Óneitaniega stutt trút'rœði. Vitanlega 
var það ekki setningin, að Jesús er guðs sonr, sem vann sigr- 
inu. Að læra eitthvað utanbókar og álíta það satt að vera, 
%’eitir engan sigr. Að eins það, semafguði er fœtt, sigrar heim- 
inn. Hin innri vissa, sem af guði sjálfum er fœdd, þessi vissa: 
hinn lifandi guð, sem heldr himni og jörð í almáttugri hendi 
sinni, hefir opinberazt; vér þekkjum hann; vér sjáum beint inn í 
hiA hulda djúp hjarta hans; hann hefir opinberazt í Jesú frá 
Nazaret, í honurn, sem dó vegna synda vorra og vann sigr yfir 
syndinni og dauðanum með upprisu sinni frá dauðum; í honurn 
hefir hann opinberazt sem sá guð, er afmáir misgjörðir og fyrir- 
gefr syndir og gjörir auman syndara að barni sínu og veitir 
lionum eilíft líf. Vissan þessi, gróðrsett í sálu mannsins af 
amla guðs sjálfs, fœrði liinni friðsnauðu og vonlau.su mannssál 
frið, öruggleik, von, fœrði hinu fátœka mannslífi gleði, sem hvað 
eftir annað ruddi sér farveg með ómótstœðilegu afii og lagði 
undir sig hina nýju tíma. Vor trá er sigrinn, sem liefir sigrað 
heiminn. 

Vinir, þegar á tímamótum stendr og heimrinn — og með 
honum kirkjan—-cr í hamskiftum, þá er alltítt, að hið ytra fyr- 
ir komulag kirkjunnar fer a ðláta á sér sjá; þá heyrast brestir og 
brakhljóð í liinni gömlu kirkjubygging; loft og veggir hrynja. 
])á fara kenningarkerfin líka að láta á sjá; andinn brýtr at' sór 
hlekkina; rannsóknarandinn vaknar; spurningar rísa upp; hugs- 
unum er fieygt út, margsinnis mjög óþroskuðum, mjög ósönn- 
um hugsunum. ])á verða kristnir menn skelkaðir; þeim finnst 
kirkjuskipið vera að farast; þeir grípa utanum brot úr flakinu, 
brot úr gömlum formum og brot úr gömlum formúlum; þeir 
lialda dauðahaldi utan um þessi brot eins og þegar skipbrots- 
menn halda sér dauðahaldi utan um skipstlökin. Vinir, ekki 
svona hræddir! V T ér erum alls ekki neinir skipbiotsmenn. þótt 
ríkiskirkjufyrirkomulagið leysist sundr og ýmiskonar forn til- 
liögun í kirkjunni fari um koll, ]>á erum vér engir skipbrots- 
menn fyrir það. Vor trú lifir eins góðu lífi fyrir það og býr sér 
til nýtt fyrirkomúlag og kemr á nýrri tilhögun eftir þörfum 
hinna nýju tíma. þótt um kenningarkerfið sé deilt og skoð- 



anirnar verði skiftar o , i' mar£ft atriSiS í hinum srömlu formúl- 
um reynist miðr vel hugsaS og miðr vel myndað, þá erum vér 
engir skipbrotsmenn fyrir það. Vor trú lifir eins góðu bfi fyr- 
ir það og býr til gleggri hugsanir, Ijósari formúlur. Látið því 
ekki lmgfallast. Ekkert er að óttast. 

Já, að vísu, segir þú; en við hvað eigum vér að styðjast, 
þegar öllum stoðum er kippt undan oss? Og á hverju á að 
byggja, þegar allt kemst á ringulreið? Á vorri trú, vinir. ])ví 
að hvað er trú vor? það, að Jesús er guðs sonr. Og hann 
stendr, þótt allt annað falli. Hann verðr satnr við sjálfan sig, 
þótt um skifti og breyting verði á öllu öðru. þótt hásætin 
hrynji, þótt ríkiskirkjurnar hrapi, þótt kerfin fari um koll, þá 
er og verðr Jesús sá, s°m hann er. Hann hefir sigrað dauðann; 
hann er við guð guðs hœgri hönd; honum er gefið allt vald á 
himni og jörðu, og hann er höfuð kirkjunnar; kirkjan er hans 
líkami; málefni kirkjunnar á jörðunni er málefni hans. Iivað 
óttumst vér þá? þótt tímarnir breytist og margt gamalt og 
göfugt molni af elli milli handanna á oss og nýtt ryðji sér til 
rúms, sem ekkí hefir enn þá verið prófað og reynzt ekta, er nokk- 
ur hætta á ferðum fyrir það, þar sem Jesús litír og ríkir og 
heldr um stjórnvöl kirkjuskipsins og ræðr ferð þess yfir liinar 
œðandi öldur? Hinn krossfesti og upprisni, hinn eingetni sonr 
guðs, hann ersjálfr hið stöðuga, hið óforgengilega og óumbreyt- 
anlega í kirkju sinni. Hann er tryggingin fyrir því, að kirk j- 
an hans muni standast alla storma og halda áfrarn og ná undir 
sig hinum nýju tímum og leiða mennina áfram til meira Ijóss og 
ríkara lífs. Er þetta ekki nóg? Lifandi persóna með guðdóm- 
legu almætti í hendi sinni og hrósandi sigri yfir syrid og dauða 
og djöfli, myndi það ekki vera nóg stoð, nóg trygging, nóg 
vissa? Gjörist á meiru þörf? Nei, oss er ekki þörf á neinu 
meiru. Oss er ekki þörf á neinum brotum að bjarga oss á. 
Vér eruin engir skipbrotsmenn. Látið ekki hugfallast; ekkert 
er að óttast. 

Af liverju er þí sprottinn kvíði vor og hræðsla? Vinir, af 
því, að þessi trú, sem postulinn kallar vora trú, er nú ekki al- 
gjörlega vor. Væri hún vor í sannleika, ættum vér liana, tryð- 
um vér því sannarlega, að Jesús er guðs sonr, tryðum vér því 
með trú þeirri, sem af guði er foedd, þá myndi upplit vort vera 



— 150 — 


oljarft og kvíðalaust og vér biöum storma tímans c'ruggir og 
með vissri von um siar. 

o 

Hér er hættan, vinir. Hættan fyrir kirkjuna á vorri tíð er 
ekki vantrú antíkrist.inclómsmannanna; nei, hættan fyrir kirkj- 
una á vorri tíð er vantrú kristinna, rnanna. Hinir fyrstu 
kristnu menn gátu líka haft ástœðu til þess að kvíða og kvarta. 
Og sennilegt er, að jreir hafi líka fundið til kvíðans og heyrzt 
hafi kvartanir h já j l eirn. En 3 'fir höfuð að tala gengu þeir ]jó 
á móti stormum tímans með hugrökku uppliti, vissir um sigr, 
og — sigruðu. Eða réttara sagt: Jesús sigraði í og með her 
sínum, sem viss var um sigrinn. En hrædd og huglaus ogkvein- 
andi kristni ber sjálf í baiminum ósigrinn. jiær láta svo alvar- 
lega í eyrum, grafraddirnar, sem heyrast svo oft af kristnum 
vörum yfir spilling tímans og bágindum kirkjunnar. Og 
vissulega er sönn alvara í þeim og kærleikr til drottins og saí'n- 
aðar hans. En alveg heilbrigð er hún þó ekki, sú aJvara. það 
er ekki örgrannt um, að þær séu sprottnar af vantrú,þessar graf- 
raddir, enda útbreiða þær vantrú, vantrúar-hugleysi í liópi krist- 
inna manna og vantrúarfyrirlitning á kirkju og kristindómi 
hjá þeim, sem fyrir utan standa. Með kveini og kvörtunum 
rekum vér á burt frá oss allt það, sem heilbrigt er og stei kt 1 
tímanum, því hugleysi og hræðsJa hrindir hinu heilbrigða og 
sterka frá sér. Og þó ættum vér einmitt um fram allt að ná í 
hið heilbrigða og sterka. Sannarlega er tími kominn til jæss, 
vinir, að vér útliýsum kvíðanum og kveinstafirnir hætti aðheyr- 
ast og vér minnumst þess, liver jrað er, sem er leiðtogi vor og 
höfuð kirkjunnar. „Hann víst skal velli halda.“ Hvað er trú 
vor, þegar vér erum svona liuglausir ? Eitthvað, sem vér höfum 
lært, eitthvað, sem vér álítum sé satt, vegna þess vér höfurn 
lært það. En hvar er trúin, sem af guði er fœdd, neistinn, sem 
kveiktr er að ofan, guðdómsneistinn, sem lýsir og vermir og 
funar og logar ? jíessi trú var leyndardómr þeirra manna, sem 
vöktu til hfoins kristindómslífið ávor. iöld — manna eins og 
voru J?eir Lohe, Harms, Grundtvig, Johnson. Vér, sem uppi 
erum á eftir jæiin. getum ef tll vill bent á margt breysklegt 
og einhliða hjá þeim; en þetta áttu þeir: trú, sein af guði var 
fœdd. Guð haf'ði náð haldi á þeim í hjarta þeirra ; sjálfr faðir- 
inn hafði dregið þá til sonarins. Myndi ekki þetta vera það, 



—151 — 


scm oss skortir helzt til mikið? Myndi það ekki vera mein 
kirkjunnar nú á tímum, þetta: trú vor er fremr lærð af bókum 
heldr en hún sé af guði fœdd ? þetta mein er djúpt. En hver 
er lækningin við því ? Lækningarinnar er að leita í yfirbót og 
hœn, yfirbót vegna vantrúar vorrar, jntning, auðmjúkri játning 
hins andlega sinnuleysis vors og svefns, volœðis og vesaldóms; 
bren, auðmjúkri bæn í duftinu fyrir augliti hins upprisna frels- 
ara vots, bœn utn andann af hæðum, er hann á og sendir, bœn- 
inni, er eitt sinn var beðið með yfir oss, er vér vígðutnst til hins 
helga embættis: 

„Andinn guðs lifandi, af himnanna hæð, 
heinti’ er til blessunar kemr“ o. s. frv. 

Friðþæg’injí i n. 

Fyiirlestr eftir Fredrik Petersen , prófessor í Kristjaníu. 

(Framhald frá <Jktóber-nr inu). 
þegar því samvizkan dœmir eða leiðir einhvern nútíðar- 
mann, );á er það ekki hinn persónulegi vilji guðs, setn fyr.st og 
fie.inst vakir fyrir honum, heldr ópersónuleg hugmynd hans 
sjálfs utn það, hvað rétt sé. Og áhrif dómsins, sem samvizkan 
fellir, verða fyrir bragðið mjög mismunandi. Eg segi ekki, að 
niðrstaða dóitisins verði önnur. Um það, hvort eg hali gjört 
rétt eða órétt, breytt vel cða illa, verða dómarnir samhljóða. 
En álrrif þau, setn dómrinn hefir á tilfinning rnfna, verða mjög 
ólík. þau verða vægari, ónærgöngulli, ef eg dœmi mig að eins 
eftir hugmj’nd minni urn ltvað íétt sé; þau ná ekki eins langt 
niðr að rótum bfs míns, snerta hjarta mitt tiltölulega lítið, og 
opna því ekki heldr dýpstu uppsprettur lífsins. 

Ekki vil eg, að sá skilningr sé í orð mín lagðr, að maðr geti 
ekki kennt sárrar sorgar, fyllzt gremju og iðran út af meðvit- 
undinni utn að hafa breytt illa. það getr hœglega komið fyrir, 
þó að maðr sé ekkert að hugsa um dóma annarra manna, er 
fyrir þá sök verði út yfir mann látnir ganga, og líka þó aö maðr 
sé laus við alla auðmýkjandi fyrirlitning fyrir sjálfum sér. 
Hinu ópersónulega sambandi mannsins við réttlætishugmyndina 
getr hœglega verið samfara bæði hrvggö o ’ iðran. Eg segi, að 
þetta g e t i komið fyrir. En þar sem samband mannsins við 



£U(5 ci' persónulegt, Jmr eru áhrifin önnur og langtum 
dýpri. Og Jmr sem g u ö er persónan, sem um er að rœða, þar 
leiðir af sambandinu viðl ka alvara og sannleiksást eins og 
kemr fram, bá er maðr veit af sér au"liti til aufditis með dauð- 
anum. það er alkunnugt, að þegar einhver á dauðastundinni 
kallar til sín ástvini sína, þá sleppir hann öllum vífilengjum; 
aðdáanleg dómsgreind kemr þá fram hjá manninum; hann talar 
blátt áfrarn oo- sannleikrinn birtist í hverju orði, sem hann 
segir. Svona er afleiðingin af því að finna til þess, að maðr 
stendr augliti til auglitis við guð. 

Hvernig er tilfinning vor, er oss er það ljóst, að vér höfum 
breytt öðruvísi en vér áttum við einhvern þann, setn oss í sann- 
leika þykir vænt um? Oss kemr eigi til hugar að verja mál- 
stað vorn eða afsaka oss. Hvernig sem vér kunnum að haga 
orðum vorum, þá er það víst, að sá er eigi tilgangr vor. Vér 
verðum sár-aumir með sjálfum oss, og sú tilfínning yfirgnæfir 
allt annað. Ef þetta kemr ekki frarn lijá einhverjum, þá sýnir 
Jiað að eins, að honum hefir í rauninni ekki þótt neitt vænt um 
Jiann, er hann braut á móti, eða að kærleikrinn hjá honum hefir 
orðið að þoka fyrir uppáhaldi lmns á sjálfum sér. 

Hvað er það, sem skapar þessa tilfinning? Tvö öfl eru hér 
samverkandi; annað er liin siðferðislega réttlætismeðvitund, 
en þar við bœtist hitt: elska til persónunnar, sem á móti hefir 
verið brotið. Og það er Jietta siðar nefnda afl, sem nær svo 
miklu valdi á rótum hjartaus sjálfs. Fyrir J’að afl fær rétt- 
lætismeðvitundin miklu meira líf og miklu meira vald yfir 
gjörvallii persónu vorii heldr en hún nokkurn tíma annars 
getr fengið. Athafnalíf vort verðr fyiir það meira hraðfara; 
þungi þess verðr meiri, og þol og þrautseigja, sem annars bar 
svo lítið á, heyrir nú til aðaleinkenna þess. 

Eg tók hér persónulegt samhand rnanna á milli út af kær- 
leikanum til d emis. En sama verðr ofaná, þó að í stáð kærleika 
ráði einhver önnur tilfinning, ekki sízt ótti, eða blj’gðunartd- 
finning. Skal eg Jiá sérstaklega nefnu annarra manna dótn um 
oss, og sömuleiðis fyrirlitning sjálfra vor á sjálfum oss. 

Slík persónuleg tilfinning veitir réttlætismeðvitundinni 
ávallt aukið afl, sein annars vantar svo stórvægilega. Og kemr 



þetta sterkast frain, þá er persóna sú, sem tilíinningin snertir, 
er g u S sjálfr. 

því verðr þannig ekki neitað, að hið ópersónulega samband 
mannsins við réttlætishugmyndina dugir ekki til þess útaf fyrir 
sig að opna hinar dýpstu uppsprettur lífsins eða hrœra upp í 
djúpi líf'saflanna. 

Aðalgallinn við hina nýju siðafrœði, sem svo margir aS- 
hyllast á vorri tíð, er þetta, að hún tekr manninn út úr hinu 
persónulega siðferðissambandi, sem hann stendr í við guð, og 
setr ópersónulegt samband við hugsjónina í staðinn. 

Nýju siðfrœðingarnir álíta þetta framför. Með því að forn- 
öldin var yfir liöfuð barnsaldr mannkjmsins, þá halda þeir því 
fram, að allt í liinu andlega lífi fornaldarinnar hafi verið barna- 
œði, sem nú sé sjálfsagt að losa sig við. j>að er satt, að allt 
birtist á þeim dögum í barnalegum myndum, og þeim myndum 
getr hver sem vill sleppt. En af því leiðir ekki neitt, að því er 
innihaldið eða málefnið snertir. Barnið flýrast viö föður sinn 
og móður sína. En mun nokkuð elskan til foður og móður 
fyiir það verða kölluð barnaleg ? það er barnalegt að dýrka 
guð með fórnum og hlýða honum með tómri boðorðahlýðni án 
þess hugsjón hinnar siðferðislegu lögmálskröfu sé uppgengin 
fyrir manni. En að álíta guð sjálfan út af því barnalegt hug- 
myndasmíð eða sleppa satnliandinu við hann og setja ópersónu- 
iegt hugsjónarsamband í staðinn, það er ekki að losa sig við hið 
barnalega, heldr að láta líf sitt hníga niðr á lægra stig. Hinn 
persónulegi lifandi guð er drottinn vor og dótnari eins eftir sem 
áðr. Munrinn er að eins sí, að barnið skilr ekki, hvers 
v e g n a guð býðr eöa bannar einmitt eins og liann gjörir. Barn- 
ið spyr ekki eftir neinni annarri orsök; að guð vill það, það er 
því nóg. Vér hinir fullorðnu s k i 1 j u m nú guð. Vér skiljum, 
að það, sem gtið vill, er ekki að kenna neinu ráðríki lijá guði, 
heldr á það hinar djúpu rœtr sínar að rekja til hins frjálsa eðlis 
hans og sjálfra vor. |)xð, sem guð vill, er nákvæmlega hið sarna 
og það, er vakir fyrir œðstu hugsjón sjálfra vor. f þessari 
nýju sjón vorri er fólgin framför fullorðins aldrsins fram 
yfir þaö, sem var á birnsaklrinum. þetta er vaxtarframför. A 
afstöð'ti sjálfs lífsins hefir þar á móti engin breyting orðið, og á 



ekki a5 verða. ])etta skilja nýju siðfrœðino;arnir ekki. Og 
])að skilningsleysi hefir margar óheillavænar aíleiðingar. 

])að stendr í sambandi við hin andlegu einkenni vorrar tið- 
ar yfir höfuð að tala Vísindin eins og þau voru áðr, hin ti 1- 
búnu vísindalegu keríi fyrri tíða, iótu sér nœgja hugsunarfrœð- 
islegar upptalningar og yfirlit eins og þá tíðkaðist. Vísindinú- 
tíðarinnar vilja ná skilningi á eðli hlutanna. ]>að leiddi því af 
sjálfu sér, eftir að þau höfðu rutt sér til rútns, að tnenn gátu 
ekki lengr gjört sig ánœgða með fornar kenningar, -— ekki fyr 
en gild rölt voru foerð fyrir því, að þær væri áreiðanlegar. 

])á er svo var kotnið, mátti búast við því, að nteira tillit 
yrði tekið til sambands mannsins við hinar siðferðislegu hug- 
sjónir heldr en sambands hans við guð persónulega. því að með 
hinni persónulegu kröfu frá guðs hálfu til mannsins var engin 
ástœða fœrð fyrir því, hvers vegna það eða það var af mannin- 
um heimtað. 

]>essi breyting á aðferð vísindanna táknar heiltr.ikla fram- 
för. það er framför í þekkingarlegu tilliti og hefir eins og öll 
önnur sannkölluð framför leitt til meira frelsis. En framför 
þessi ætti að geta fengizt án þess lífskraftiinn og hið siðferðis- 
lega þrek dvínaði um leið. Ahugi vor á því að fá skilning á 
lögmáli því, er guð fer eftir í kröfum sínum til vor, ætti ekki að 
koma oss til að gleyma því, að það er þó g u ð, setn í öllu þessu 
er við að ei"a. 

o 

En þannig hefir það gengið. Lítið auga fyrir hinu trúar- 
iega hafa ekki að eins þeir inenn, sem á vorurn dögum hafa 
gleymt guði. ])eir menn, sem í raun og veru lifa kristilegu lífi. 
hafa einnig orðið fyrir áhrifum af þessari breyting. ]>að er eins 
og ekki sé rúm nema f’yrir einn straum í btí vorn. Annaðhvort 
er meðvitund vor um persónulegan guð lij i os-i lifandi, á þann 
hátt, að vér ávallt finnurn til hans eins og persónu ; óttinn og 
elskan á vora lilið, dómrinn og fyrirgefningin á guðs lilið; — en 
])á finnum vér lítið til þess, að vilji guðs er sama sem h u g s j ó n 
vors innsta eðlis. Ellegar vér finnum oss í allri framkomu 
vorri, öllu lifi voru og allri lífsstefnu vorri af kærleik hjarta 
vors bundna við hinar háu hugsjónir kristins lífs svo sem það, 
er samhljóða er hinu sanna eðli voru ; — en þá dofnar }dir með- 
vitundinni um hinn persónulega guð. Vér finnum til veik- 



leika vors og syndar vorrar, en fyrir dómi og brennancH 
reiði persónulegs guð's höfum vér litla tilfinning. 

það ber vott um heldr lítinn fullkomiegleik hjá oss, þetta. 

Yonanda er, að þessi ófullkomleikr hverfi aftr, þegar véc 
komumst út yfir tímamót þau, er nú standa yfir. þegar ein- 
hver ný hugmynd ryðr sér til rúms í mannssálinni, þá hljóta 
sannarlega hinar eldri hugmyndir að þoka fyrir henni um tíma. 
Og það er von vor, að þegar kristnir menn hafa vanizt því að 
finna til sambands þess, sem er á rnilli þeirra og guðs, eins og 
sambands við réttlætishugmyndina, og til boðorða guðs eins og 
eeðstu hugsjónar þeirra, eigin lífs, þá muni guð sjálfr persónu- 
lega aftr koma fram í hjörtuin þeirra í allri sinni liátign, í öllum 
konungdómi sínum og öllu sínu refsanda réttlæti. þessa von 
hljótum vér að hafa”; því að þar sem í sannleika er kristilegt 
líf, þar hlýtr þetta að verða. 

Og það heyrir líka til liinum óendanlega mikilleik guðs, 
að hann hefir við oss þolinmœði og biðlund, þótt vér um hríð 
missum sjónar á því. hver hann er, ef vér í veikleik vorum gjör- 
um það óafvitandi. 

Á skilning manna á friðþægingunni hefir breyting sú, er 
nú hefir verið berit á, beinlínis haft eyðileggjandi áhrif. 

Yantrúarmenn nútíðarinnar segja, að hún geti eigi staðizt 
með siðalögmálinu. Áðr gat það, segja þeir, verið rétt frá 
siðferðislegu sjónarmiði að tala um friðþæging, á þeim tímum 
nefnilega, þegur mennirnir votu börn og ímynduðu sér, að þeir 
hefði móðgaö guð. þá var það í samhljóðan við hinar siðferðis- 
legu skoðanir manna,að hegning,fullnaðarhegning,hlyti að koma 
fyrir syndirnar, vfir þann, sem brotið hafði, eða í hans stað yfir 
einhvern annan saklausan, til þess að reiði guðs aftr gæti horfið. 
Kn nú ej'urn vér ekki lengr börn, segja þeir. Siðferðislögmálið 
heimtar enga hegning fyrir það, sem mönnum hefir yfiisézt, 
heldr breyting á hugarfarinu og það, að bœtt sé úr tjóni því, 
sem af brotinu kann að hafa hlotizt. Og kristnir menn á vorri 
tíð nálgast þessa trúarskoðan, ákaflega margir. 

Sá var tíminn — fyrir einum 25 eða 30 árum, að prédikað 
var í landi voru aftrhvarf og iðrun og brennandi reiði lifa-uda 
guðs. ])á var viðkvæðið: skelfilegt er að falla í hendr lifanda 
guðs. Engar efasemdir heyrðust þá frá kristnum mönnum 



friðþægingunni viðvíkjandi. Hún var þá þvert á móti hjálp- 
ræðishella þeirra, uppspretta sú, er ný von og gleði og djörfung 
sífellt streymdi frá. Síðar dofnaði yfir þessum boðskap; hann 
missti meir og meir afl sitt. Og loks varð ekki annað til í guði 
eftir því, sem menn ímynduðu sér, en tómr kærleikr og fyrir- 
gefning. Orðið „hegning 11 þótti úrelt og hvarf, og að segja, að 
nokkuð, sem fýrir komi í lífi manna, só syndahegning, hefði 
verið álitið óhœfa. þá sjaldan eitthvað þvílíkt heyrðist, ypptu 
menn við því öxlum, tóku því með þegjandi fyrirlitning eins og 
ureltum boðskap, er ekki væri framar frambærilegr. Afieið- 
ingarnar sýndu sig í siíferðislegri deyfð og tilhueiging til að 
láta trúarlífið fyrir berast að eins í tilfinningunni. Nú erum 
vér at'tr farnir að leitast við að láta siðalögijpálið koina fram í 
kristindómi vorum, leggja áherzlu á aftrhvarf, og heimta í al- 
vöru, að lífið só í samrœrni við hina œðstu hugsjón. Og menií 
eru farnir að dœma sjálfa sig og sýna alvarlega viðleitni eftir 
því að vera kristnir menn. 

En sjáið þér ekki, hve mikið er misst? Sjáið þér ekki, hvað 
það er, sem komið hefir kristnum mönnurn til að hugsa nærri því 
eins og nútíðarmennirnir utan kristninnar? — livernig á því 
stendr, að mönnum finnst friðþægingin vera á móti siðferðislög- 
málinu? Menn hafa naumast eigin reynslu fyrir því á þessari tíð, 
að guð só vandlátr guð, að það sé skeltilegt að falla í hendr lif- 
anda guðs. Fyrir þessa orsök er það, að friðþægingin er orðin 
óþiirf, það er að segja: rnönnum finnst hún vera óþörf. það má 
þ í hér um bil standa á sama, hvort sagt er, að hún sé á móti 
siðferðislögmólinu, ellegar að hún verði ekki samrímd við skyn- 
semina, eða hvað annað, sem haf: er á móti henni. það, sem 
menn hafa enga þörf á, helzt að eins við að nafuinu um hríð 
þangað til fyrnzt hefir algjörlega yfir það. ]) ið aftr á móti, 
sem menn þarfnast eins og óhjákvæmilegs lifsskilyrðis, stendr 
fast, hvernig sem reynt er til að ryðja því á burt; það sýnir sig 
vera bæði skynsamlegt og í samrœmi við siðferðislögmálið — 
það er að segja í auguin þess manns, sem þarf þess við. Og 
enda þótt hann um stund ekki geti gjört sér ljósa grein fyrir 
því, fyrir þá sök að öll andastefna og hugsunarháttr tímans er 
á móti honutxi, lilýtr liann þó að viðrkenna virkilegleik þess 
sökum v al d s þess hins mikla, sern ]xað hefir yfir lífi hans. 



—157— 


þaS eru þanuig tvær andlegar stefnur, sem sameiginlega 
hafa orðið orsök til þess að friðþægingin hefir eins og hortið út 
úr trúarlífi kristinna manna í nútíðinni. það er hin almenna 
tilhneiging, sem tíðarandinn liefir skapað, til að láta hið per- 
sónulega samband milli mannsins og guðs hverfa og í þess stað 
setja manninn í samband við ópersónulega réttlætishugmynd. 
()g ]?að er hin einstrengingslega áherzla, sem menn á seinni ár- 
um í boðskap kristindómsins hafa lagt á kærleik gufs. þetta 
síðar neínda hefir deyft hjá mönnum hugmyndina urn heilag- 
leik og réttlæti guðs; en hið fyr nefnda liefir deyít hjá mönn- 
um meðvitundina yfir höfu.ð um tilveru persónulegs lifanda 
guðs. 

Fúslega skulurn vér kannast við það, að báðar þessar and- 
legu stefnur eiga sögulegan rétt á sér. En það skal eins fyrir 
því mjög sterklega tekið fram, að með því að láta þær fá annað 
eins einveldi eins og þær nú hafa fengið, hafa merm lent í gön- 
ur, og að þetta hefir leitt til siðferðislegrar veiklunar. 

það mun æfinlega reynast satt, sem rnenn fornaldarinnar 
höfðu svo lifandi tilfinning fyrir, að guð er herra mannsins, 
liinn hátt upphafni, voldugi, vandláti drottinn, sem eigi líðr 
það, aö lögrnál hans sé brotið, og að guð er lifandi persóna, en 
ekki að eins ópersónuleg hugsjón, og krefr því manninn til á- 
byrgðar fyrir líf hans. 

Vitið þér, tilheyrendr rriínir, hvað það þýðir, að guð krefr 
rnann til ábyrgðarf Hefir nokkur yðar reynt það? Hafið þér 
persónulega fundið til r c i ð i g u ð s ? þá fyrst, ef svo er, vit- 
iö þér í raun og veru, hvað synd er. Sá maðr, sem þetta hefir 
reynt í sínu eigin hfi, hefir líka nreðvitund um það, hvaðfriðþæg- 
ing þýðir, hvað útheimtist til þess að friðþægt só fyrir syndina. 
Hér er ekki urn það að rœða, að bœta aftr skaða þann, er maðr 
kann að hafa valdið, þó að manni væri það unnt; né heldr um 
það, að lifa tramvegis, þótt þess væri kostr, í hlýðni við vilja 
guðs í hverju minnsta smáatriði; né lieldr um það að iðrast og 
taka algjörlega nýja viljastefnu, þó að það kynni að heppnast. 
Alls þessa er auðvitað líka af manni krafizt og það algjörlega 
afdráttarlaust. En það er allsendis ónógt. Og því síör nœgir 
það, þar sem manni er í raun og veru allt þetta um megn. Allt, 
scm inaðr hetir að hjóða, cr að tius hálfverk. Og þá á uiaðiiuu 



—158 — 


einskis annars kost en að falla í henrlr hins lifanda rruðs o<r 

n n 

þola þjáning þá, setn er hegniug fyrir syndina. Dauði er þessi 
þjáning kölluð, en dauðinn er ekki fólginn í því að sál oglíkami 
skiljast að, og ekki heldr í því, að aileiðingarnar af ranglætis- 
breytni vorri koma yfir oss í þessu lifi. j»að út af fyrirsig getr 
verið nógu átakanlegt að vita einhvern, sem oss þykir hjartan- 
lega vænt um, taka svo eða svo mikið út sökum breytni vorrar. 
En það allt er þó ónógt. Nei, enn önnur jtjáning er til, og hún 
er í því fólgin, að bera reiði guðs og tínna til hennar, heyra 
röi.ki sinnar eigin samvizku fellayfir sér sama dóminn, svo maðr 
Iilýtr sí og æ að sakfella sjálfan sig og gengr stöðugt með þeirri 
meðvitund, að allt ]?etta sé einungis manni sjálfum að kenna. 
þetta er að hafa tilfinning af syndinni; dauðinn felr allt þetta í 
sér. í þessu lífi geta þessar þjáningar verið svo miklar, að maðr 
verði út af þeim brjálaðr, ef þær haldast lengi. En þegar dauð- 
inn er kominn, verðr enginn framar orjálaðr; en sársaukinn og 
þjáningin fylgir manni. 

Engin friðþæging kemr hér til greina; maðrinn hreppir 
það, sem hann hefir verðskuldað. 

En sá, sem hefir í alvöru fundið til einhvers at' þessu, fyrir 
þá sölc að hann hefir reynt það sjálfr, fellr þakklátr á kné, þeg- 
ar fagnaðarerindi kristindómsins boðar honum það, að t i I s é 
friðjjæging. Guðs eigin sonr hefir í staðinn fyrir hann dauð- 
ann þolað. Guð býðr honum nú sjálfan sig, svo að hann fái 
lifaö; fyrirgefning synda sinna skal hann fá, fullkomna uppgjöf 
syndanna, og um leið fær hann að lifa. 

Friðþægingin er óumrœðilegt orð fyrir þann mann, sem 
þegar hefir rcynslu fyrir því, hvað það er að vera undir reiði 
guðs og þola dauðann. O.ss fer. að því er þetta orð snertir, eins 
og Söru. Hún gat ekki trúað því, að h ú n skyldi son ala. Vér 
getum ekki trúað þessu orði — fyrir furðu og fagnaðar sakir. 
En orðið er þó sælufyllra en svo, að vér fáum sleppt því. Aftr 
og aftr þrýstum vér því að hræddu og kvíðanda hjarta voru. 
Og loks hefir það fest rœtr í vorum innra manni, 
og það læknar öll vor mein, fœrir oss fögnuð 
og gjörir oss sæla, 

Að þessi friðþæging er ekki á móti hinu siðferðislega lög- 
tnáli, þrað sést á áhrifum þeiui, Sem hún h’efir á líf mannsins. 



—159— 


]>að, sem í eðli sínu er andstœtt siðalögmálinu, lily tr og að liai'a 
illar, ósiðferðisleear, atleiðingar. Hitt at'tr á móti, sem eingöngu 
liefír góðar afíeiðingar í siðferðislegu tilliti, getr í sjálfu sér 
með engu móti verið illt eða ósiðferðislegt. Og afíeiðingarnar 
af friðþæging Krists eru auðsæjar. Vér getum séð þær á post- 
ulum drottins; og þær verða allt eins síðar fyrir oss í lífi allra 
þeirra manna, sem í sannleika eru alkristnir. Friðþægingunni 
er samfara algjör siðferðislcg endrnýnng. Ekkert vantar þar 
at' því, sem nútíðarsiðfrœðingar vorir lieimta, hvorki hinn fúsa 
vilja til að bœta aftr að f'ullu skaða þann, er af brotinu hefir 
leitt, né heldr það að vera fús til að bera hér í þessu lífi hvcrja 
afieiðing sem vera skal af hinni röngu breytni vorri; ekkert er 
það, sem maðrinn eigi vilja leggja ú sig, engin sú harátta, að 
hann vilji ekki út í hana ganga, til þess að líf hans geti verið 
nýtt líf, heilagt, hreint, kærleiksfullt og gott. En það, sem 
heldr hinu nýja hugarfari og hinum fúsa vilja uppi, 
]>að er þakklæti og elska til guðs, sem aumkaðist svo hjart- 
anlega yfir oss og sýndi oss að fyrra bragði svo uiik.la elsku, og 
til frelsarans, sem gekk í dauðann í vorn stað. 

Að hugsa sér slíka endrnjmng liins innra lífs sprottna upp 
af ósiðferðislegri rót, það er blátt áfram heimskulegt. 

það er ekki ósiðferðislegt að hjarga hjálparlausum manni, 
ef honum í raun og voru með því er bjargað og hann aftr 
er roistr við til tignar þeirrar, er honum ber sem manni. Að 
leysa úr þeirri spurning, hvort þetta geti orðið fyrir þá sök, að 
annar þolir dauðaliegning í vorn stað, um það erum vér eigi fœrir 
aðdcema upp áeiginbýti, getum af eigin rammleik hvorlci sann- 
að ]iað eða hrakið það. Vér verðum í þessu efni eins og öllum 
öðrum að álykta af því, er kemr fram í reyndinni. það er hverju 
orði sannara, að hina siðferðislega meðvitund vor heimtar, að 
vér kennum sjálfum oss athafnir vorar og ástand vort; hin sið- 
ferðislega meðvitund vor krefr oss til sjálfsábyrgðar. En sé 
nokkuð til, er hiklaust má staðhœfa, þá er það það, að hinn 
kristilegi hjálpræðisboðskapr út af hiuurn Jfriðþægjanda dauða 
Krists lieldr hinni persónulegu sjálfsábyrgðartilfinning við og 
brýnir hana, — langtum langtum fremr en allt ]iað, er nútíðar- 
siðfrœðingarnir hafa komið með sjálfsábyrgðinni til stuðnings. 
Og þar sem það nú sýnir sig, að kröfur þær, er koma til vor úr 
þeirri átt, hrinda oss að eins út í opinn dauðann, og að frelsan- 
iu, sein veitist fyrir friðþæginguna, ekki voikir sjálfsáhyrgðar- 


— 160 — 


y 


tilfinnincruna, heldr skerpir liana, þá liggr í augura uppi, aí hin 
siðferðislega meðvitund getr ekki aö neinu leyti verið ineidd 
með t'riðþægingunni, og þá hefir hugsan vor ekki heldr neinn 
rétt til að koma með þá aðfinning. þvert á móti verðr hugsan- 
in að ganga út frá því, er sí og æ hetir komið fram í reýndinni, 
að mennirnir komast í sátt við guð fyrir dauða Krists í þeirra 
stað, samkvæmt boðskap nýja testamentisins. Og því næst 
liggr sú skylda á hugsaninni, að leitast við eftir megni aö 
skyggnast inn í eðli lögmáls þess, er undir niðri ræðr í hinu 
siðferðislega líti, hinu guðlega og mannlega. Og er þá eigi ó- 
hugsanda, að henni takist að læra að þekkja liinn ýmsa Jífs- 
virkilegleik, sem þar er starfandi. lleð því að halda sér að eius 
við yfirborð hlutanna, eins og hugsan þessara nútíðarmanna 
gjörir, ber hún ekki annað úr býtum en gjöra sjálfa sig 
hlœgilega. 

Arási'r þær, er friðþægingin hefir orðið fyrir, og 'tilraunirn- 
ar, sem gjörðar hafa verið'til þess að losa sig við hana, stafa 
allar af því, að lífsreynsla manna í andlegum efnum er nú orðin 
svo miklu daufari en áðr var. Af sjálfu sér mun vörnin koma 
frá djúpi Jijartans, þegar menn e.rtí ai'tr teknir til að lifa með 
liinum lifanda guði, ekki í einstaka ati'jði 'að cins, lieldr yfir 
höfuð að tala í siðferðislegi alvöru, sánfváxhir við liann i dýrð 
lians og náð. ' ;. _ 'i 

Lexíur fyrir sunnudagsskólaiin; fyrsti ársfjórðungr 1895 . 

5. lexía, sunnud. Fcbr.: UmmyndaninStiik. 9 , 28 — 36 . 

6 . lexía, sunnud. 10. Febr,: Kristr og bQrnin: Matt. 18 , 1— 14 . 

7 . lexía, sunnud. 17. Febr.: Hinn miskunnsami Sauíverji: Lúk. 10, 25 —37- 

8 . lexía : sunnud. 24. Febr.: Kristr og maðrinn, sem blindr var fœddr: Jóh. 9,1 11 - 


Til bokasafnsins: Jónas Samsonarson $2.00, forsteinn Jóhanneson $2,00. 


Lkr >.Sigrbjörn Sigrjónsson, i64 Kate St.. er innköllunarmaðr Sa/u. og sendir 

liana 'irt. 


Is 

í Ameríl- 


saf'Olíl. lang-stcersta bl^ðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku alluáíið, kostar 
ríku v $1.5í). W, II, Pálsson, 618 Elgin Ave,, Winnipeg, er útsölin*>a%. 


,S Berg- 
fju blaði 
illar. 


Suituanf ara hafa W. H, Pálsson 618 Elgin Ave., Winnipej 
mann, Garðár, N. D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. 
niynd' af eínhverjum merkum manni, flestum íslenzkum. Kos 

K ! !v KJ1'Sl .. ÍÐIÐ, ritstj. séra f>órh. Biarnarson, Rvík, 4. árg. bs!)4, arkir, 

áuk olceypis fylgiblaðs, ,,Nýrra kristilegra smárita,“ kostar 60 -ts.>>g fæsthjá W.lí 
Pglssyrii, Winnipdg, Sigf. Bergmann, Gairðar, N.Dak., og G. S. SigurðssyniJNMinne- 
•ötr., Minn. 





TTsAMETNINGIN^* liemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: 
árg.; greiðist fyrir fram. — Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave. Winnipegv 
Manitoba, Canada.—Utgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), PálKS.Bardal, Kriðrik J. 
Bergmann, Hafsteinn Pétrsson, N. Stgr. borláksson, Magnús Pálsson,Jón Blrtidal 


I'RENTSMIDjA LÖGBERGS — WINNIPEG. 





